

CAN 

YSGHYTHYROL 




ÖAÍÎGOS 


Fod Galluoedd ueu GyiMeddfau Enaid pob 


DYN WRTH NATÜR YN FARW 


MEWN CAMWEDDAU A PHECHODAU 


OES NEB MEWN GALLU I RODDl BYWYD 
l’R MARW OND DUW YN UNIG : 


Ynghyd â chywir Ddangosiad 


AM GYFLWR eYFEILIORNWYR, 


ac yn gwyfdroi 
eu hunàin. 


eyd clormiwjt^ 


ABERYSTWYTH 


AK.GRÄrFWYD G4IÍ 4AMBS A WILLlAMlH, 
DBOS D. A, 


1810 . 

{Pris Ceiniog.} 





CAN, &c. 


1 TC'E aeth cynneddfau euraidd 
A Yr enaid bob yr un, 

Trwy bechod Adda'n amlwg, 

O’u lle yn ddrwg eu llûn ; 

Collasant wisg sancteiddiol, 

A delw 'r nefol Dâd; 

Aeth Adda ar .ddelw Satan 
Ei hunan, fo ei had. 

2 Y^dëall dysclaer goleu, 

A*r uchel fanau fu; 

A’i lygaid craff Ilawn tegwch, 

Aeth hwn yn d’w’llwch dû, 

A’r ’wyllys parod addfwyn, 

Oedd fel Iläwforwyn fyw: 

Dewisodd wenwyn marwol 
Y diafol, o flaen Duw. 

3 Y serch fu’n filamio i fynu, 

Yn dân i garu Duw; 

Aeth hwnw dan y gafod, 

Yn nith i bechod by w ; 

Cydwybod, a’r côf euraidd, 

Fu’n sanctaidd yn eu swydd, 

Trwy’r cwymp, _a ddarfu ymlygru, 
Er hyny ’n ddigon rhwydd. 

4 Y dyn a’i gyflwr aflan, 

Yn rhwym»u Satan sydd, 

Heb yntho chwant i waeddi, 

O’r rhei’ny am fyn’d yn rhydd : 

Nis gall ymostwng gronyn 
Ei hun i Frenin hedd; 

Ddim mwy na’r truan hwnw, 

Sy’n farw dd’od o’i fedd. 

5 Y mae gelyniaeth wreiddioî, 
Andwyol yn mhob dyn, 




Fe ddaeth i’r byd wrth natur, 

Ar Iwybyr drwg ei lûn ; 

Fel gelyn digon golau, 

Mewn arfau yn erbyn nêf, 

Yn cario baner Satan, 

Yn gyfan gydag ef, 

6 Aeth Duw yn gyfammodol 
Ei hun roi ’r ethol hâd, 

I’w Fâb, a’r Mâb a*u prynodd, 
Cutunodd efo’r Tâd, 

Dewisodd hwy’n ddyweddi, 

Ni wnaiff eu rhoddi’n rhydd 

Nes caffont lythyrysgar, 

Tros byth gafaelgar fydd, 

7 Lladd Duw ’r elynîáeth wreiddiolj 
Trwy rinweddnefol râs: 

A cheidw’’n fyw y gelyn, 

Oedd wrthyn gyndyn gàs, 

GwnaifF ladd pob damniolbechod, 

A dwys ryfeddol yw ; 

A chadw'’r hên bechadur, 

Oedd fudur etto *n fy w, 

8 Efengyl grâs sy ’n swnîo, 

Yn gryno uwch ben pob gradd; 

Mae rhai o’r plant yn eisiö, 

Mae’r gweîsion etto’n gwa’dd, 

Mae cynnwrf yn y geedwig, 

Mae’n debyg iawndaw’r dydd, 

Ar frys i’r arfaeth esgor, 

’Gael rhagor dd’od yn rhydd* 

9 Y mae hi fel mewn gwewyr, 

Mor brysur hyn o bryd, 

Yn gyru rhwydi’r nefoedd, 

I bell ardaíoedd byd ; 

Er bod ci phlant yn soddi, 

Yn mhob trueni trwch; 



4 


Hi gyfyd ei holl dlysáiî, 

O’r llaid a’r tyrftu llweh» 

10 Telynau *r eglwye weìíbiatry 
A’i mwynion èsntìau ifîén, 

A fydd yn nghrog ar helyg, 

Yn methu cynnyg câa; 

Pán ddelo o’i chaoŵiwed 
O fwyned canu fyéd 

Wrth ddwad adre’n llawen, 

Gan íFoi ar aden ffydd. 

11 Y saint cyn cael eu galw, 

A’u codi o iFuárw’n fyw, 

I gyd oedd gwedi eu gadael, 

Ýn dawel heb un Duw; 

Mewn beddáu o anwiredd, 

A llygredd heb nn Uef; 

A’u h’wyllys cyndyn beujiydd 
Anufudd oedd i’r nèf. 

12 Aeth ’wyllys 4 yndäîi gîoeau, 
Mewn rhwymau; nid yw 'n ihyd 

At dda, ddim mwy 'na Sa;ta>n; 

Yr un groes anian sydd; 

At ddrwg mae’n rhydd naturioî, 
Mewn aríystyriol st 4 c, 

Fel dwr ar hyd i WÄred, 

Fae’n myned at y môr, 

ig Mae’n wir gall dynion diîtas, 

Fel Sudda^, gael rhyw swydd, 

A gwnëyd gweithredoedd puricEn, 

A rhei’ny’tì ddîgon.ŵwydd; 

Heb ddim ondanlŵn jpeshu, 

Er hyny yn parhftU; 

Eu da i gyd sy’n esgotr, 

Oddiar egwyddor- gau. 

14 Duw sydd yn çhoi ewyllîys- 
Daionua yn y dyn, ] 


â 


A Duw sy’n rlioi’r gwei threáuy 
A hyny o’i waith ei hun; 

Duw hefyd a wnaiff ganmoi 
Ei dda ddewisol wâs, 

Er na fydd da'n ei ganlyn 

Un gronyn, ond gwaith grâs. 

15 Gwobrwo ei râs ei hunan, 

Yn fuan a. wna ’fe j 

Am hyn çaiff felus foliant, 

Gogoniant gydag e’ ; 

Caniadau rhai fu’n gaethion, 

Yn mhob rhyw foddion fydd, 

A’u moliänt yn fwy melus, 

Na’r rhei’ny a’r ’wyllys rydd, 

16 Aeth dyn, trwy dwyll a dichell, 
O’i ie yn mhell o’i wlád, 

Heb ’wyliys naganadiiadî 
’Gaeí dwad at ei Dád; 

Mae’n farw dan law Satan, 

Mae ’n aílan druan draw ; 

Os na roir by wyd idòo, 

Oddi yno byth ni ddaw. 

17 Nid rhaidà Dduwond dywedyd 
Y gair mewn hyfryd hedd; 

Bechadur, tyred allan; 

Yn fuan daw o’i feád; 

Mae bywyd yn ei eiriau, 

Mae addysg goleu i’w gael; 

Mae gwres i’r oer ei deimlad, 

A nertl\i’r gweiniaid gwael. 

18 Gan gorph yr hèn faTWOlaèth, 
Yn helaeth iawn o hyd, 

Mae’r saint yn caeleu blino, 

Tra byddo nhwy’n y byd; 

Yn gwaeddi, pwy a’n gwaredf 
’Doedd un yn cWynGr-feilÿ, 




A gwaeledd yw ein gwedd; 

Cyn d’od i fynu o’i fedd. 

19 Pan godo’r haul ysbrydol, 
Rhyfeddol iawn a fydd; 

Y nôs trwy’r pelyderau, 

A ddaw yn oleu ddydd; 

A phan ceir teimlo gwedyn, 

Rhyw ronyn bach o’i wrês; 

í'e dodda’r holl serchiadau 
Pe baen|: fel bryniau o brês. 

zo Y cristion gwan sy *n morio, 
Dan gwyno lawer gwaith; 

Mae anian ynddo er hyny, 

Am dỳnu i ben ei daith; 

Ond gan fod lesu ei hunan, 

Yn Gapten gydag ef; 

Trwy fôr o haeddiant dwyfol, 
Caiff nofio i ganol nêf. 

2 1 Mae ’wyllys pob rhyw ddynion, 
Medd rhai, yn ddigon rhydd, 

Yn hunan ymddibynoî, 

Rhyw farn gamsyniol sydd ; 

Ga’ll fy’nd yn sant angylaidd, 
Neu'n fradwr ffiaidd fryd, 

A newid, newid, eilwaith, 

Fil canwaith, ond byw cy’d. 

22 Os gwir y w ’r gennadwri, 

Mae rhai’n gyhoeddi ’n rhwydd, 

Mae gan y Bôd tra’gwyddol, 

Ryw wael resynoî swydd, 

Yn dysgẁyl dyn a ffurfiodd, 

Neu luniodd, dd’od i’w law; 

*Rol d’od, gail ddiengyd eilwaith, 
Er gwaetha ei driniaeth draw. 

Pwy roddai ond Arminiad, 
Addoliad i’r fath Dduw r 


7 


Mor wael, raor aflwyddiannas, 
Mor boenus sydd yn byw; 

’Rol dioddeu, a thalu’n gyhoedd, 
A phrynu miloedd rnaith ; 

Yn methu trwy ryw gloíFni, 

Eu caël hwy gwedi’r gwaith. 

24 Gan fod fath w'endid ynddo, 
Rhag iddo ffaelio heb íFael; 

Pur addas f’asai iddo, 

Rwy ’n coelio, er mwyn eu cael, 

Eu gweled yn y nefoedd, 

Yn lluoedd y’ralsen Ilaw; 

Cyn iddo dalu am danynt, 

A dioddeu drostynt draw, 

25 Rhyw ’mryson mawr yr wan, 
Rhwng hẅn a Satan sydd, 

Rhy anodd gwybod weithiau, 

Ÿn dêg pwy garia’r dydd; 

Y rhyfel hir ddiddarfod, 

Pur hynod sy ’n parhau, 

Trech ydyw yr Arminîaid, 

Oer ddwnad nag yw ’r ddau. 

26 Os bydd rhai o'r Arminiaid, 
Oer fwriad gyda’r fall, 

Hawdd iddynt fyn’d o’i wynedd, 
Yn llwyreddat y llall, 

A neidio’n ol at Satan, 

Rhai diddan yr un dydd: 

Rhyfeddol iawn mor fedras, 

Yw rhei’ny â’uh’wîlys rhydd, 

27 Ni ẁyr fath dduw a hyny, 

Y foru beth a fydd, 

Na ŵyr ddim pa ddygwyddiad 
Sy’n dwad mewn un dydd, 

Cael dyn y boreu’n ufudd 
Mor llonydd yn ei law, 



8 


A ehyn y nôs ei golli, 

Gall ddicngyd drwyddi draẃ, 

S8 Trwm iddo edrych draan, 

Dros fin y geuîan fawri 
A gweled yho filoedd» 

O iuoedd daeár !av/r, 

Rhai brynodd ef i V çadw. 

Eu*n inarw er eu mwyn, 

Rhaid iddo eu g-weì’d yn briwlio, 

Neo droi oddiyno ei drwyn. 

29 Nid hwn yw T Duw trag’wyddoî, 
Anfeidrol sydd mor fawr, 

Yn IlywodraethuT nefoedd, 

A lluoedd maìth y llawr, 

Gwrthsefyll ei amcanion, 

Er codiT greulon groes, 

Nis gall y drwg ysbrydion, 

Da dynion dîm nid oes.. 

30 Bu Wesley’n tỳnu’n gyson, 

Olwynion Ouw i lawr, ; 

A chodi gw'edi hytíy, 

Y dyn.-.i Nẃ’n íawr; ' 

Mae etto wyîít athrawon, 

’Run farn mor greiilon groch, 

Nid yw eu íFôi ddaliadaù, 

Ond melas gibaü tnoch. 

31 Pe byddai i Armin gwirion^jjíJ^yTr'-: 

Yn union fyn’d i’r ne’, " 

Nid oes un delyn'yno, ‘ 

A wnaii^i foddio ’fe; 

Y clod i’r Oen yn gryno, 

Pob un yn seinio sydd, ' • 

’Does tant wnaiff roddì yn hwyîus 
ün rhan i ’wyllys rydd. 

DIWE&D. 



